Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : / /books . qooqle . com/ 



/1/LfL C. +i 



1 



!' 

i 

i : 



Gweinidog uoedi marw, yn llafaru city 



S E F, 

CYNH W*Y S I AD 

tjWY BREGETH, 

A bregethwyd, Tacbwedd n, 1770+ 

Ar Farwolaeth 

Y Parch. Geo. Whitffild, A. M f 

Gynt o Golcg Penbro yn Rhydychek, £ . 
Caplain yr anrhydcddus 

krlles HUNT IN GT OR 



Gan y Parch. Mr. D. EDWARD S* 

A gyfieithwyd i'r Gymraeg 
Gan y Parch. Mr. P. W I LL I A M S, 

Daniel xii. 3, 
S r Doetbhn ddifgteiriant fel difgleirdeb y ffurfofen, *V 
rbai a drtant lawer i gyfiawnder d fyddant/*/ y/er, bytb 
yn dragjxvydd. 

Salm cxii. 6. , , 

YCyfiavm fydd bytb mewn ccffadwrwtt?* 

CAERFYRDDIN, 
Argraplmujprosy CYFiEiTHYtoD, gan I, Ross. 177^ 
* [Pris Divy % <}€iniog.] V( ' - 



IjB^ FRAU wedi cu hargraphu, ac ar 
. ^%th § an L Ross y n S Nghatrfyrddin. 

r:,\*BIBL SANCTAIDD, gyd a Nodau 
#JP a Sylwiadau ar bob Pennod, gan y 
Earchedig Mr. P. Williams, ynghyd a'r 
Apocrypha j wedi ei rwymo. Pris r*. n, 

II. Agoriad i Athrawiaeth y ddau Gyfammod,' 
dan yr enwau Deddf a Gras. Pris. Swllt. 

ill. Tcml Salomon ynghyd a'i Pherthynafau, 
wedi ei hyfprydoli. Pris 9 c. 

IV. Tyxed a groefaw at Iefu Grift. Pris 10 c. 

V. Yf Aberth Cymmeradwy : «eu,' Ragoriaeth 
Calon ddrylliog. Yn dangos. Nattur, Arwydd- 
ion, ac Effeithiau priodol Yfpryd drylliedig. 
Pris 6 c . 

VI. YFfigys-bren atiffrwythlon ; neu, Efponiad 
ar Ddammeg y Ffigys-bren diffrwyth. Pris 4*. 

V||. Myfyrdodau ar y pedwar Peth diweddaf, fef, 
Afigeu, Barn, Nef ac Uffern, ar Fefur Cerdd. 
Prii 3 c . 

VIII. faith y Pererin. Pris 9 <\ 

T faith tuhod gun y Gwas ffyddhn hwnmv [a eklda 
Iefu Gri/l, Mr. Ioan Bunyan. 

IX. Duwioldeb Rhydychen : neu, Hanes gyf. 
*lawn a diduedd am chwech o Yfgolheigion a 

fwriwyd allan o Neuadd-golegol St. Edmwnd, 
yn RhydychtH) gyd a Uythyr cyflwyniad at yr 
anrhydeddus Iarll Litchffild^ Canghellor y Brif- 
Yfgol honno. Gan Athraw'r Celfyddydau, o 
• Brif-Yfgol Rhydychen. Pris 6 c. 

X. Gwaedd yng Nghymru yn Wyneb pob Cyd- 
wybod, gan Morgan Llwyd o Wynedd. Pris 2g. 

XI. Gweledigaetbau y Bardd Cwfg. Pris be. 

XII. Ar fyrder y Llyfr a elwir, Pob Bjn ei Phy- 
fyguur ei hun 9 yn cynnwys amryw o gyfarwydd- 
iadau i welihau y rhan fwyaf o glefydau, &c. 
ar ddyn ac anifail* wedi ei gafglu allano waith 
jrr Awdwyr gorcu yn yr Oes. Pris 6 c. 



[ in ] 



Y CYFLWYNIADr 

At y rhai a fuont gynt dan Weinidogaetk 
y Parcbedig Mr. Whitffield. 

Anwyl Frodyr* 

GWeinidogion Crift yn iaith yr yfgrythuty 
a elwir yn fer, o herwydd goleuni eu ha- 
thrawiaeth a'u heffeithiau buddiol. Ac megis. 
y rhagora " feren ar feren mewn gogoniant," 
felly y bydd y fer yibrydol yn yr adgyfodiad;. 
ac felly yn brefennol yn yr eglwys, y mae rjiai 
gweinidogjon yn rhagori mewn doniau, ac yn 
efFeithioldeb eu gweinidogaeth : ac o'r cyfryw; 
nlfer yr oedd y dyfgawdwr hwnnw, yf&rcbedlg 
Mr. Whitffield, enwog ymhlith ei frodyr 
o ran dyfg* doniau a gratufau. Oni allaf la- 
faru wrthych yngeiriau St Paul with Timo- 
theus ? 2 Tim. iii. 10. Gbwi a wyddothM ath- 
rawiaetb, &c. chwi a wyddoch mai fel tad; 
tofturiol yr ymddygodd yn e^ch plith chwi. 
Yr oedd gwirionedd, goleuni, ac yfpryd y 
gair yn ei bregethau, a'i galon yn llofgi o 
gariad a zel at ogoniant Crift a iechydwriaeth 
dynion- Efe a addafai ei ymadrodd at gyf- 
Iwr y cryf a'r gwan, dyaJlus ac annyallus ; a 
chan dofturio wrthynt efe a ddyfgai 'r tlawd 
yn gyftal a'r cyfoethog.. Mawr oedd ein 
colled o*i golli ef. Prin y medraf ymattai 
rhag dagrau tra yr >wyf yn yfgrifennu fy:* 
A, 2 ffyddloa* 



[ IV ] 

ffyddlon gyfaill oedd. Yr wyf yn cydym- 
deimlo a chwi, fy mrodyr, o hcrwydd fym- 
mud y cyfryw athro digymmar o'n myfg, 
colled a gwynir gan bawb, ond pwy un a 
leinw ei le ? ni a ddylem ddywedyd yn ymad- 
rodd y prophwyd, " Arglwydd dangos i ni 
" pa ham yr wyt yn ymryfon a ni ?" Fy 
nghyfeillion crift'nogol, yr wyf yn cyflwyno 
i chwi y traethawd canlynol, megis dylejd 
rhwymedig arnaf dalu ,i'w goffadwriaeth ef, 
ac a ddibennaf yr annerch hwn trwy ddwyn 
ar gof i chwi, Er fod gweinidogion yn meirw, 
y mae'r Iefu yn fyw : ac y mae efe gyd a 
raawr dynerwch yn gofalu am ei ddefaid. 
Sicr yw ei addewid, " Rhoddaf i chwi fq- 
4C geiliaid wrth fodd fy nghalon." Y m^e 
yr yfpryd yngweddill ganddo j ac yr wyf yn 
gobeithio y nertha efe y gweinidogion ffydd- 
lon fydd etto yn Uafurio yn eich myfg. Gwe- 
cjdiwch gyd a, a thros, eich gilydd. Ym- 
gedwch yng nghariad ac ofn Duw, felly y 
gellwch yn gyfurus ddifgwyl am. ddiddanwch 
yr Yfpryd, a phrefeholdeb Duw yn eich plith. 
Hyn yw dymuniad, 

Eich Brawd, a'cb 

Cyfaill mewn Cyjtudd> 

D. E. 



Heb. 



C 5 3 



H £ b. xi. 4. 

Trwyddi hi efe wedi marw, fydd jn : 

llafaru etto. 

YBcnnod hon a elwir, gan rai, Merthyrol-* 
aeth Sant Paul. Aftau'r dUwiolion ydyw* 
ym mha un y mae'r Apoftol trwy gyfa- 
rwyddyd yr^Yfpryd Glan yn rhoddi hanes 
ffyddlon a pharchus am weithrediadau gogoneddus, 
a buddugoliaethau gorfoleddus (Fydd y patrieirch 
gvnt, prophwydi a merthyron, y rhai nid oedd y 
byd deilwng o honynt/ Yn ncchreu y cof-reftr 
ardderchog hwn y cawn Abel y rherthyr cyntafi 
er ei glod fe grybwyllir yma am dri pheth : - 

1. Efe a offrymmodd aberth rhagorachna Chain; 
o hcrwydd ci ffydd a'i arweiniodd i weled Oen 
Duw ; eithnn's gwelodd Cain ef. At: yn ol y 
ddwyfol dyftiolaeih hon fe'n cyfarwyddir i yrridtiir- 
ied trwy ffydd yn y tyfammod .holl-ddigonol 
feliodd fefu Grift &'i waed ei hun. 

2. Efe a'gyfiawnhawyd gee bron Duw, trtvyjr 
hon, medd Paul (fef ffydd) y cafodd efe dyftiolaettj 
ei fod yn gyfiawn ; Duw a edrychodd ar ei offrwm. 

3. Ei goffadwriaeth fydd werthfawr, y mae ad- 
fain ei rinweddau yn parhau gwedi angau, "trwy- 
" ddi hi y mae efe*wedi marw yn Jlafaru etto." 

Y mae 'r geiriau yn ymddangos, ar yr olwg 
gyntaf, .meg is dychymmyg. Onid yw yn rhyfedd 
fod un o'r cynfyd, fef ail fab Adda, a'r cyntaf a 
fu farw o holl ddynol-ry w, fef er ys pum mil o 
flynyddoedd ac Xichod* yn llafaru etto ? "Y mae 'r 
meirw yn fyddar (fel y garreg) ac ni's gallant 
glywed, er fod eglwys Rufain % mor ynfyd a gwe- 
ddio ar feintiau wedi marw ; ac fe adywed yr Y£ 
gtythur na 9 $ gwjr Abraham am danom, ac na'n cjd% 



>ydd Ifratl**— OmJ er eu bod yn fyddar (o ran 
rph) etto nid ytyym fud o blegid eu rhinwedd, 
ly, mewn yftyr, y maent yn llafaru etto. Fe 
ywed Salomon fod y drvgionns yn llafaru a'i 
led, ac yn dyfgu a'i fyfead, ac ai lygaid, bfc. 

blegid fod ei gyfeill ion mewn drygioni yn 
all ei am n aid. T mae trofedd y drygionus, medd y 
lmydd, yn dywedydyn fy ngbalon> nad oes ofn Duw 
Jaen ei lygaid tf. Ond, och ! pg beth y mae pe* 
aduriaid tywyll, drygionus ac aflan, yn ei ddy- 
rdyd ? y maent yn eu bywyd yn cyhoeddi eu 
nfydrwydd, eu gwagedd, eu creulondeb, eu 
flendid a'u hangof o Dduw : a pban y byddont 
rw y maent vn gadael eu ffieidd-dra yn fiamplau 
!wydus i erafll eiochelyd. Y mae barn Duw ar 

annuwiol, weithiau yn peri iddynt lafaru yn 
och ar ol marw j eithr y pryd hynny y maent 

llafaru megis Hong ddrylliog ar y tywod, neu 
creigiau hyll yay mor, fef yn dangos i'r morwyr 

1 perygl. Y mac Achan, wedi marw, yn 11a* 
*u wrthy cybydd a'r trachwantus 5 Zimri a 
lofpi Wrth y godinebus J Herod (a yfwyd gan 
yfed) yn llafaru wrth y .balch ; Ananias a Sa- 
ira wrth y celwyddogj eithr nid yw yr annuw- 
I yn bwriadu llafaru dim da $ rhagorfraint y 
nt yw llafaru pethau daionus. Felly Abel ac 
f wedi marw fydd yn llafaru etto ; neu fe] y mae 
ai yn dewis cyficithuV gair, " fe laferir am dano 
:o." Pa fodd bynnag yr un yw'r addyfg. 
Ymofynwn, gan hynny, ym mha yftyr y mae 
>el gwedi marw'yn llafaru. etto y ac yna gwnawn 
mhwyfiad. 

Y mae efe yn llafaru i. Fel yr pedd yn ddyn. 
Fel yr oedd yn gredadyn. . 3. Fel yr oedd yn 
rthyr. 

1. Fel yr oedd yn ddyn, y mae efe yn cyhoeddi 
arwolaeth i holl ddynol-ryw, Gofodwyd i bob dyn 
rw unwaitb. dyma arfaeth Duw, Pan bu farw 

Abel. 



[ 7 5 

Abel, yr ocdd efe mewn effaith, yn dywedyd i'w 
holl berthynafau, " Fy mrodyr, cofiwch angau 5 
y mac elfen lygredig yn etch nattur, llwch ydych, 
ac i'r llwch y dychwelwch, nid oes gyflwr yn y 
byd a ddichon eich diogelu un funud — edryched 
pawb arno ei hun, pan y byddo ar y goreu, yn 
gyfFelyb i'r hyn y mae fy enw i yn arwyddoccau, 
(cfgwagedd; nac ymddirieded neb i'w cryfdwr, 
na'u tegwch, na'u hieueng&id, na'u glewder, na*tt 
harfau, c'anys trech yw angau na phawb, nid oes 
neb all wrthladd ei nerth, ac yn fynych y tery yn 
ddi-rybudd, ac y cippia wr ymaith heb gyfl6 i ganu 
yn iach i'w berthynafau, na chodi gweddi tu a'r 
nef. Abel a gymmerwyd ymaith yn ddifymjmwth 
yn y maea wrth ymddiddan a'i frawd ! 'da -oedd i 
Abel fod yr Arglwydd yn Dduw iddo.. f#'tigku 
difyfed fydd ogoniant dilyfed i gred^dyn 5 ■ritfit i'r 
annuwiol, y mae .angau difyfed yhwfarn;8difyrii- 
mwth, ac yn uffern ddifymmwth.- .I^eMafor a 
gymmerwyd ymaith o'i wledd, a Herod o'i rodres, 
yn ddirybudd ; a'r ynfyd yn y ddammeg, a dyn- 
nodd i lawr ei yfguboriau i adeiladu rhai mwy, 
gan addo plefer iddo ei hun lawer blwyddyn, a 
gollodd ei enaid y nos honno. Ie, 1 lawer ifnXydd 
yn fyrthio yn ddifymmwth i lawr o'i gactait ym- 
hlith ei gyfcillion, ac yn parhau yn fyddar byth i 
gri ei garennydd : rhai a fuont feirw ynghanol eu 
difyrrwch, eraill wrth fyned neu ddychwelyd o'u 
taith : a rhai yn y weithred o aflemdid, neu greu- 
londeb. Y mae bywyd pawb yn Haw Duw, efe 
a'i rhoddodd ac a ddichon ei gymmeryd ymaith y 
pryd a'r modd y mynno, ac ni rydd gyfrif i neo 
o'i ffyrdd. 

II. Y mae Abel megis credadyrt yng Nghrift, 
tr ei fod wedi marw yn Tlafaru etto. 

1. Y mae efe yn cyhoeddu yn eglur fod gras 
Duw yn rhad ! y mae Duw yn trugarhau wrth y 
neb y mynno. Rhad ras a wnaeth y gwahaniaeth 

rhwng 



is,] 

rhwng Abel a Chain ; yr oeddynt ill dau, wrtk 
nattur, yn blant digofaint, wedi dirywio oddiwrth 
fuchedd Duw, ac wedi eu diwyno gan bechod. 
Diammau hefyd iddynt gael yr un breintiau a'u 
gilydd yn nh$ eu tad, ac i Cain yn gyftal agAbtl 
gly wed am y gras a'r iachawdwriaeth a ddaeth trwy 
Had y wraig, y Meffiah mawr j ie 'r Jehofah go- 
goneddus ei hun a ymddarofiyngodd i ymxefymmu 
ag ef. " Pa ham y llidiaift ? a pha ham y fyrthiodd 
dy wynebpryd ? os da y gwnei oni cbal orueh- 
afiaeth ? Gen. iy. 6, 7. eithr efe a ddibrifiodd hyn 
i gyd, ac a wrthododd air y bywyd tragywyddol, 
gwel^fe?. xiii. 46. Wele, gan hynny y rhagor 
ihwng y ddwfrawd hyn i y naill yn gyfiawn, y 
l|all yn ddrygionus ; ua yn gymmeradwy, yllall; 
&f*anghymmeradwy ; un yn blentyn Duw, a*r^ 
frail yn fab diafol. 

2. Y mae Abel wedi marw, yn llafaru etto, gan . 
dyftio mai trwy ffydd y cyfiawnheir dyn, fef trwy 
gyfiawnder Crift yn gyfrifedig i'r credadyn : Trwy 
ffydd y derbyniodd efe dyftiolaeth ei fsd yn gyfiawn. Yr 
oedd gan Cain rith o grefydd, feddygodd ei aberth, 
ond nid oedd yn credu yngNghrift croeshoeliedig ! 
Abel a offrymmodd mewn ffydd yn yr , Immanuel . 
tragywyddal 9 fylwedd yr holl ebyrth ; fc yjr Oen a 
laddwydd er feiliad y byd, yr hwn* {yn unig) fy'n < 
tynnu ymaith bechodau'r byd. 

3. Abel wedi marw fydd yn llafaru eito, ' ac yn ^ 
dangos yn eglur nad yw 'r Crift'nogion goreu bob 
amfer yn ddihangol rhag y croefau chwerwaf, a'r 
farwolaeth greulonaf* ; eithr eu bod yn ddaroftyng* 
edig i ofid arofid. Abel erei fod yn'fant <iifglair v 
a fu farw o angau creulon, a hynny trwy ddwy law 
brawd ! ac a allafai ddywedyd, " Pe gelyn i mi 
a wnaethai hyn mi a'i dioddefafwn ; eithr dyn, fy 
inrawd, fy nghydradd, fy hyfforddwr, a'm cyd- 
mbod.". Eithr, 

v 4. Abel wedi marw fydd yn llafaru etto, ac yn 

tyft- 



C 9 3 ' 

tyftiolaethu, er nad yw gras yn rhyddhau oddiwr 
groefau, etto ni ddichon na chroes na chyftuc 
ddiddymmu Gras Duw ! Eiddo 'r Arglwydd oe< 
cfc trwy 'r cwbl. Duw a edwyn enaid ci fat. 
mewn cyfyngder. Y mac cfe yn eu dewis mev 
pair cyftudd. Efe a gyfrif eu fymmudiadau, ; 
a ddyry eu dagrau yn ei goftrel. Eu deifyfiad; 
a ddeuant ger ei» fron, ac nid yw eu griddfann; 
guddiedig rhagddo. 

5. Y mae Abel yn llafaru etto pa le bynnag 
clywer gair Duw, na ddylai penteuluoedd duv 
iol ddigalonni llafaru'r gair yn eu tai. Yr oe< 
Adda yn offeiriad yn ei deulu, ac er i Cain barbs 
vn gyndyn, .fe gafodd Abel y fendith : felly y m 
ffydd yn dyfod trwy glywed, a chlywed trwy a 
Duw. 

6. Y mae. Abel ffyddlon yn llafaru etto, ac ) 
cyhoeddi i'r holl fyd, " Y dylid addoli Duw (Ta 
Mab, ac Yfpryd) yr hwn y w. awdwr ein byWyd 
ffynnon ein trngareddau, tyn yr hwn y mae p< 
perffelthrwydd a dedwyddwcn ; ac efe yw e 
Brenhin a'n Deddfwr. Y dylid ei addoli mevi 

* ffydd ; Trwy ffydd yr offrymmodd\ Abel aberth rbago 
ach ni Chain. Dvlid ei addoli yn ol ei gyfreithis 
.ei hun, nid yn ol dychymmygbn dynion. Dyl 
ci wafanaethu a'r galon, ac a'r peth pennaf a'r 
feddom ; Abel a offrymmodd y goreu o'r praid 
y blaen ffrwytby nid y dall, ycloff,.Esfr. Canys 
mae Duw yn Frenhin mawr ! dylid ei addoli 
gwrefogrwydd ein ferch, ac addfwynder ein hiei 
eng&id, ei garu a'n holl galon, ac a'a hbll ncrt 
yn ol ei orchymyn ei hun ; eithr cofiwn fod e 
perfonau a'n gwafanaeth yn gymmcradwy yn un 
trwy'r Cyfryngwr, canvs Duw a edrycbodd ar /ft 
ac ar ei offrwrn* ar yr aadolydd yn gyfttaf, ac yi 
ar ei rodd'! felly yr ydym t gymmeradwy yn 

, Anwyhd. . 

7. Megis y mae Abel wedi maew yn llafaru ett 

fel 



t M I 
y na dwfr a thin, goleuni a thyvtfylltfch ; 
a gyttunjteb fydd rhwng Crift a Belial ? 
Abel yn dyft o wirionedd .yr ymadrodd, 
a rydd frawd i farwolaeth^ Mat. x. 21. 
elyniaeth yn y byd cyn gryfed a gelyniacth 
wiol yn erbyn y duwiol. Efe a wna gam 
, adyr trwy'r rhwymau cryfaf, ac a ddile*. 
riaeth y tad a genhedlodd, y fain a ddug 
roth, a'r • bronnau a roifant fugn j efe a 
a bob caredigrwydd, a dry ddyn yn anifail, 
ewyn fel badd o'r coed neu fwyftnl rheipus. 
ved rhai hanefwyr ddarfod i Herod, gwedt 
11 blant Bethlehem, ladd ei fab ei hun, 
obaith t ladd y plentyn Icfu, rhag i'r hwn 
ynFrenhin yr Iuddewon gael diangc yn 
haid i ddyfgyblion Crift godi'r groes 5 
nnag a ewyfiyfio fyw yn dduwiol yng 
Iefu a erlidir. Crift a'r groes, crefydd a 
d, duwioldeb ac erlyd, ydynt yn gyffredin* 
ydfyned. Y mae canlynwyr Crift jrn ddi- 
d yn y byd, am Jiynny na ddifgwyhent am 
roefaw gan Want y f>yd* Milwyr ydynt 
faner ef yn erbyn yfpryd y byd, a'i ddrwg* 
n, pec hod, a themtafiynau fatan, am hynny 
eddent oi cant eu clwyfo wcithian. Teith<*» 
dynt tu a gwlad arall, ac nid rhyfedd os cy- 
dant a hin demheftlog, ac ambell ddiwrnod 

Y mae Abel fel merthyr, yn tyftio yn oleu, 
werihfawr yng olwg yr Arglwydd yw marwoU 
faint ef\ felly yr oedd marwolaeth Abel, 
Jjuw a ymofynnodd am ei waed ef, ac a 
dodd wrth Cain, " Pa le y. mae Afccl dy 
d?" 

mae Abel wedi marw yn llafaru 'ettq, ac yn 
aethu fod Duw wedi gofod dydd yirf mha un 
a efe weithredoedd dynion x canys os dielir 
fion, pa fodd y diangc y.pcchadur a'r an» 

nuwiol ? 



r 12 3 

nuwiol ? " Cyfiawn yw ger bron Duw dalu blinder 
" i'r rhai fydd yn eich blino chwi," mcdd yr 
apoftol, aTbef, i. 5, 6. 

. Bellach, bryfiwn at Gymhwyfiad, cithr, yn 
gyntaf yftyriwn y geiriau, yn fyrr, mewn yftyr 
arall, fef fel y mae rbai yn cwyllvfio $u cyriekhu, - 
Abel wedi marw a laferir eito ampano. Y mae hyn 
yn wir, canys y mae ein Harglwydd yn Ilafaru yn 
barchus am dano, gan ei alw yn Abel gyfiawn> 
Matt xxiii. 35. Efeoedd un o'r henuriaid a gafodd 
air da, fel y dytfed Sant Paul. " Coffadwriaeth 
y cyfiawn iydd fendigedig." Yr ydym yn dar- 
llain yn Genefis vi. fod cawri ar y ddaear, dynion 
enwog, eithr enwog mawn drygioni oeddynt $ am 
hynny ni choffeir hwynt yn Lrlyfr , Duw : eithr 
enw Abel, Seth, Enos, &c. a draddodir yn ofalus o 
genhedlaeth i genhedlaeth : i'e, fe 'u cofir yn 
barchus tra y mae Y cawri wedi eu claddu mewn 
angof: ac os fonir am neb o'r annuwiol, fe?u 
henWir gyd a nod o ddirmyg, megis Ahab ddryg- 
ionus, Jefabel waedlyd, &c< Eithr, yn y gwrtn- 
wyneb, y mae'r duwiol yn cael eu henwi gyd a 
n6d neu ditl o anrhyded, megis Noa gyfiawn, * 
Mofes addfwyn, Abraham ftyddlon, &c. Yn 
ddiau gras yw'r etifeddiaeth orau, a gwir Grift'- 
nogrwydd yw'r unig wir * foneddigrwydd. 

Y CYMHWYSIAD. 

Gwelwn gan hynny, y dylem gymmeryd fulw 
o fywyd, ac ymarweddiad y cyfryw ag y fydd yn 
rhagori mewn ffydd a duwioldeb, pwy bynnag 
fyddont. 

Y mae iiamplau'r duwiolion er iddynt farw yn 
Ilafaru etto> o ran eu grafufau, ac o ran eu diodd- 
efiadau : y maent yn Ilafaru o blaid. y gwirionedd, 

ac 



Hitc taa mbilitasfila eft, atque tinica virfui. 



r i3 3 

sic er cywilydd i ddrwg fuchedd ; y macnt yri 11a- 
faru er anrhydedd i Grift, gogoniant Duw, ac 
adeiladaeth dynion; ac ni a ddylem eu dilyn hwy 
fel y maent hwythau yn dilui Crift. Meddyliwch 
am etch blaenortaid) medd J^pl, ffydd y rbai di~ 
iynwcb, &c. Heb. xiii. 7. AnPyw o Wcinidogion 
ffyddlon a alwyd adref yn ddiweddar ; ac yn enw- 
edig y parchcdig Mr. George Whiteifield, fcren 
o'r maintioli mwyaf yn eglwys Crift ar y ddaear. 
Ei dafod ydoedd fel arian detholedig, a chwedi ei 
gyffwrdd £ marworyn oddi ar allor Duw. Ei ath- 
rawiaeth a ddifgynnodd fel y gwlaw, a'i ymadrodd 
a ddefnynnodd fel y gwlith : canwyll yn goleuo 
ydoedd, a'i zel a annogodd lawer. Efe a lafuriodd 

Jn helaeth, ac vr oedd bendith helaeth ar ei waitht 
Yx weddi a gyrnaeddodd i'r nefoedd, a phechadur- 
iaid digywilydd a wridient yn ei wydd. Ei daran 
a ddeffroai gydwytodau cyfglyd, ei bregeth a ddy- 
chrynai 'r rhagnthwyr, ac a barai i deyrnas y ty- 
wyllwch grynu. Yfgrifenydd ydoedd wedi ei 
ddyfgu i deyrnas Dduw ; ac yn medru dwyn allari 
o'i dryforau bethau newydd a hen. Eithr efe si 
ymadawodd ! gadawodd y babell hon ! efe a gwbl 
haodd ei waith, a orpbennodd ei yrfa j ac y ma : 

?>n awr He y mynych ddymunodd fod, yn y wla< I 
le nad oes oechod, gyd aV fan&aidd lu, Patriarc 
iaidi Prophwydi a Merthyron, a ddaethant alia 1 
o'r cyftudd mawr, yn canu rhyw newydd gan ar 
waredigol ras, a thragy wyddol. gariad rhad ! On I 
pwy a fedd ar. ei ddoniau i fyned allan i'r pr i 
ffyrdd a'r caeau ? Pwy a rybuddia'r genhedlaet 1 
bechadurus, aflan a chableddus ; dan y rbai 
mae'r ddaear vn ocbain, ac am y rbai y mae uffei 1 
■ yn agor ei fafn yn anferth ? Pa fawl congl tywy I 
fydd etto vn y deyrnas hon, ac yng ngwledy< I 
America, lie y mae'r bobl yn rhodio mewn tywyl 
_wch ac heb lewyrch iddynt . ?% Hawer fydd yn n 
Vynu am fara r r bywyd, 11a wer fydd yn wylo yn 1 
B dirj I 



( H ) 

dirgel, ac yn galaru dros bechodau'r oe$. Oh ! 
Whitffield, ai amfer i ti farw ydyw ? pa ham y 
fymmudwyd y fath ganwyll o'i lie? ond, Oh! 
Aiglwydd, ni ymdddleuwn i thi am dy famed ig- 
aethau ; dy ewylly^f wneler. O ! fy enaid ! pa 
ham yr tfryli ? ne\^C yr' enw yn y teftun, dod 
Whitffield yn He Abel, ac wele, (mutato nomine) 
T mae efe yn llafaru etto ; 

i. Ymae efe yn llafaru wrth holl weinidogioti 
efengyl Crift, o ba enw bynnag y maent. 

Hynod oedd ei gariad ar yr Arglwydd Iefu 
Grift, yr hwn a'i cymhellodd J^lafurio yn ddiflind 
yng ngwafanaeth yr efengyl : ie, eariad Crift a*i 
gyrroad i raddau o zel, a'r amferau, nas gallafai 
rhefwm ei amgyffred, eithr boddlon oedd tk ei 
gyfirif yn ffol er mwyn Crift ; ie, i fod yn ddim, 
cyhyd ag y byddai Crift yn bob peth. Yr oedd 
ganddo y fath olwg ar odidowgrwydd perfon Crift, 
cyfoeth ei ras, helaethrWydd ei gariad, haeddiartt 
ef aberth, a'i addafrwydd ymhob yftyriaeth i fwydd 
Cyfryngwr, fel na fedrai dewi a fon am dano. A 
chan gydnabod, mai 'r cyfryw adnabyddiaeth o 
Grift oedd yr annogaeth gryfaf i garu a chadw ei 
orchymynion : $fe a gynghorodd eraill i wnenthtfr 
defnydd o bono yn He mil o ymrefymiadau a arfef* 
ir gran ddynion yn gyffrediri'. Ac o herwydd mai 
cariad oedd ei egwyador, nid oedd bofiftl'ei gadw 
oddi wrth ei ddyledfwydd trwy we na gweniaf*. 
Ac, yn ficr, heb y cyfryw gariad ni Iwydda ta- 
fodau dynion nag angylion i ynnill eneidiau at 
Dduw. ' 

a. Mawr oedd ei gariad at eneidiau dynion, fete 
a lawenychai yn eu iachawdwriaeth fel un wedi 
c*el yfpail lawer : a boddlon oedd i dreulio ac 
yradreulio i wneuthur lies iddynt. Ie, efe a garaii 
bawb a garent ein Harglwydd left* Grift mewn 
gwirionedd, pa fodd bynnag y byddent yn ang- 
bytuno mewn pethau amgyichiadol, efe a gym- 

merai 



( is ) 



*nerai achlyfur hefyd i fymmud rhagfarn, yr hyn 
fydd yn rhy fynych yn cacl gormod o lc gyd 2 
dynion o yfpryd pleidiol. Ac yn ddiammau, pwy 
bynnag nad yw yn meddiuw cariad at eneidiau 
dynion, pe byddai gapddqVdawn angel, a zel 
merthyr, nid yw ond fcl efyuofyn feinio neu ftmbal 
yn tingcian. 



athrawiaethau fylfaenol yr efengyl, efe a deimlodd 
efFaith ac a fwynhaodd gyfur y gwirioneddau a 
bregethodd i eraill ; y gwirioneddau pwysfawr 



ddyrchafu Crift a rhad ras, ac i annog i' fandeidd- 
rwydd calon a buchedd, oedd y teftynau a hoffai 
fwyaf. Yr oedd rhai yn tramgwyddo wrth ei zel* 
end rbai oeddynt a fuafai yn tramgwyddo yn yr 
un modd wrth zel Paul pe cawfent ei glytyed. Ei 
gariad at Dduw a dynion oedd yn ei arwain i 
wrth-brofi y rhai a wadent Dduwdod Crift, cyf- 
iawnhad trwy ffydd, cyfiawnder cyfrifol, genedie- 
aeth newydd, a gwaith yf Yfpryd. Ni oddefai 
efe yr athrawiaeth fydd yn dyrcnafu gweithred-T 
oedd y ddeddf yn He cyfiawnder Crift, na- r ath- 
rawiaeth fydd yn dyfgu ymfoddloni ar ffydd ferw 
heb weithredoedd, 'chwaith ! Efe a wyddai fod 
gwyrdroi yr yfgrythurau yn peryglu bywyd eneid- 
iau, ac auA hynny mai nid addfwynder a chariad a 
fua^i tewi a dioddef, ond mai eithaf creulondeb 
a tuafai. Eithr er ei fod yn dal athrawiaethau 
fylfaenol mor lew, etto mewn pethau amgykhiad- 
nid oedd neb yn fwy parod i gyd-ddwyn. 
4. Y mae ei zel yn llafaru etto, Oh ! gyda'r 
fath fywiogrwydd y cyfeiriai efe ei ymadrodd at 
bob cyflwr o ddynion : nid yn gyfglyd ac yn fa- 
rwedd. Zel a'i gwnai yn hyf dros Dduw, a barai 
iddo wylo dros ddynion anghymmodlon na fynnent 
ddychwelyd. Zel a'i cymhellai i weddio dros y 
rhai a*i melldithiai. 




llafaru yn ei ymlyniad wrth 



hynny fy 'n tueddu i ddaroftwng 




B 2 



Y mac- 



( 16 ) 

Y mac cfc widi marw yn llafaru etto wrth wyr 
ieuaingc fy'n cael eu dwyn i fynu mewn yfgolion, 
ar iddynt geifio bendith ar eu dyfg, er fod dyfg- 
eidiaeth ddynol yn nid yw yn ddigonol. Yr 
oedd dyfg Mr. WBeflield yn fuddiol iddo : er 
hynny oni buafai dy^eidiaeth yrYfpryd, paragor- 
iaeth a fuafai rhyngddo ef ag eraili ? Nid yw 
gweinidogion dibroliad o bethau Duw yn fwy te- 
byg i wneuthur lies i ddynion, nag ydyw i wr 
ddiffodd tin wrth ddarllain traethawd am rinwedd- 
au dwfr glan. 

Y mae'r parchedig Mr. Whiteffield yn llafaru 
wrth holl deyrnas Loegr, Cymru, Scotland, Iw- 
crddon, a thrigolion America : oni cheifiodd efe 
i chwi ddaioni fel y byddai heddwch o fewn i'ch 
muriau a llwyddiant yn eich palafau ? Eich ami 
feiau a barafant iddo ofid. Efe a wylodd o blegid 
yr anwybodaetb, y balchder, torri fabbathau, a'r 
fEeidd-dra a wnaid yn eich plith chwi. Efe a 
ymdrechodd i'ch diwygio : y mae miloedd a allant 
dyftio mor ddiwyd yr ymboenodd yn y gair a'r 
^thrawiaeth, fel y pregethodd ac y cynghorodd 
ddydd a nos mewn amfer ac allan o amfer, gyd a 
phpb hir ymaros, ac a ydych chwi etto yn parhau 
yn anghrediniol ac yh anufudd ? os felly, fe fydd 

{ r poen a.gymmerodd, y chwys a gollodd, y dwy- 
aw a eftynnodd, y gwirionedd a draethodd, ie 'r 
nefoedd a'r ddaear, y prif-ffyrdd a'r caeau yn dyft 
i'ch herbyn os meirw fyddwch yn eich pechodau : 
Ond yn^fwy enwedigol, 

Y mae efe wedi marw yn, llafaru etto wrth y r 
rhai oedd fwyaf dan ei athrawiaeth, yn Llundain, 
Brifto', &c. ymofynned y cyfryw ai nid eu pe- 
chodau oedd yr achos iddynt ei golli mor fuan ? 
Dnid yw Duw yn gorchymyn i'r cymmylau na 
wlawiont ar y winllan ddiffrwyth, Efa. v. 6. Ar- 

joel barn yw fod y Prophwydi yn cael eu cymmer- 



( 17 ) 

yd ymaith. Pan fa farw Elifeus, fc ddaeth' y 
'Mbabiaid i wlad Ifrael, 2 Br en. xiiu 20. Mr' 
Whiteffield, Mr. Howel Dafis, Mr. Adams a fu~ 
ont ferrw yn yr un flwyddyn ! O ! dihangwn i'r 
noddfa, ceifiwn arch erbyn y diluw. Gweddiwn ; 
ar Dduw gyfodi rhai ieuaingt yn Ue'r hen, ambell 
Dimotheus yn lie Paul yr henafgwr ! Chwithau 
•alarwyr, yftyriwch er eich cyfur, er fod eich gwei- 4 
nidog weds marvo> y mae'r lefu yn fyw. Iddo ef 
yr wyf yn eich gorchymyn, dan ei ofal y byddoch 
hyd oni chaffoch chwi ynghyd a'i holl weifion ef, 
wcled ei wyneb mewn gogoniant.— 



Gan feddwl na fydd yn annerbyniol 
gan y Darllenydd glywed ychwaneg 
am yr enwog Mr: Whiteffild, 
a thymmer. ei Ehaid yn amfer ei yni- 
adawiad, ni a roddafom yma Goppi 
o'i L Y. TH YR CYMMYN. 

t 

YN enw'r Tad* Mab ao Yfpryd Glan, tri Pher- 
fon yn un Duw : Myfi George WhitefftlJ 9 
gweinidog yrefengyl, 'nawr yn trigo yng Ngholeg 
yr ymddifad-ty ( Orphan- boufe) yn nhaiaith Georgia { 
yn America-ogleddol, yr hwn wyf trwy anfeidrcd 
drugaredd yn mwynhau iechyd corphorol yn am- 
genach n& chyfFredin, ac heb chdim gwendid fyn- 
hwyrau, na. therfyfg meddwl, gan wybod fod 
angau yn ficr^ eithr yr amfer yn anficr ym mbj* -» 
un y'm gelwir trwy angap, i'mgartref tragywydd- 
ol yr hwn yr wyf er,ys talm yn mawr hiraethu 
am dano, yd wyf yn gwneiithur fy Ewyllys a'm « 
Ttftament diwcddaf hwn, feky tanlyn : > 
A 2 tk 



( i8 ) 

• Yn gyntafy Mewn ficr a diogel obaith o adgy- 
fodiad i fywyd tragywyddol trwy ein Harglwydd 
Icfu Grift, rhoddaffy nghorph i'r llwch, fef i'w 
gladdu yn weddaidd,. riid yn falchai<j<j \ a chan 
wybod i bwy y qredais, ac y ccidw efe yr hyn a 
roddais i'w gadw atto erbyn y dydd hwnnw, yr 
wyf mewn llawn ficrwydd ffydd yn gorchymtnyn 
fy cnaid i ddwylaw 'r tragywyddol, yr hawddgar, 
a'r byth ffyddlon Iefu, yng-nghyflawnder perffaith 
pa un yr vvyf yn cwbl ymddiried y caf fy nghyf- 
iawnhau, ac y cymmeradwyir fy nhlawd, a gwael, 
jetto (gofreithio) cywir a didwyll gyflawniadau, 
** [pn ddel efe yng ngogoniant ei Dad, ei ogoniant 
& bun, agogoniantei angylion fanftaidd, i farnu 
y byw a'r meirw. Mewn perthynas i'm gofalon 

J n America, yr hyn a gymme'rais y« Haw, yn 
ollol ac yn ddiduedd er. rhwyn ei'enw rhawr, yr 
wyf yn gadael yr adeilad a elwir yn gyffredin yr 
Xtbddifad'ty* T n Bethefda, yn nhalaith Georgia, 
ynghyd a!r holl adeiladau a wnaethpwyd yno yn 
ddiweddar, a phob adeilad arall, tiroedd, dynion 
duon, llyfran, dodrefn, a pha beth bynnag a ber- 
thyn-i mi yn nrtelaith Georgia ragddywededig, i'r 
arglwyddes etholedig honno, a mam yn Ifrael, 
drych o grefydd ddihalog,.yr Anrhydeddus Selina, 
Iarlles Huntington, gan ddymuno, mor gyntcd ag 
ygellirarol fy marwolaeth, bod perfFeithio ad- 
eiladaeth yr ymddifad-ty afwriodwyd yn ddiwedd- 
ar yn Coleg Bethefda, yn ol y dull a arfaethwyd ; 
neu, oni ellir, neu os ni fynnir, gwneuthur felly, 
bod parhau Academy 'r ymddifad-ty ar ei hen fyl- 
faen, yn ol y drefn breferjfnol : eithr os gelwir yr 
arglwyddes i 'w gorphwysfa ogoneddus cyn fy 
-marw, yr wyf yri cymmynu yr holl adeiladau, 
tiroedd, a phob peth a enwyd eifoes, ag fydd yn 
perthyn i mi yn nhalaith Georgia i'm hannwyl 
gydweithiwr cyntaf, a*m ffyddlon gyfaill fafadwy, 



( 19 ) 

yr anrhydeddus James Haberjbam, Efq; blaenor 
anrhydeddus gyngor mawrhydi 'r brenhin ; ac o$ 
bydd efe byw ar ol yr arglwyddes, yr wyf yn.ei 
gyfrif yn addas i gymmeryd y gofal yn ei He hi* 
yn gyftal ag i ofalu drofti hi, ynghylch Academy* 
neu yfgol yr ymddifad- ty, Mewn perthynas" i'rn 
pethau oddi allan yn Lloegr, yn gymmaint a bod 
yno adeilad a elwir y Babell, cr ys llawcr o flyn-s 
yddoedd wedi ei neilltuo at addoliad Duw, yr wyf 
yn cymtnynu fy nywededig Babell a'r ty yn per-? 
thyn iddo, He y trigwn pan oeddwn yn Llundain* 
ynghyd a'r ftabal, cerbyd-ty, dodrefn, llyfrau, 
a phob peth a feddaf yn y lie hwnnw, ac hefyd 
yr adeilad a elwir Totnam Court Chappel, a phob 
adeilad yn perthyn iddo, yr y ftabal, cerbyd-ty, a 
phob peth a feddaf yn y fhan honno o'r ddinas, 
i'm.- cyfisiilion teilwng, ffyddlon, profiadol, Dan* 
iel Weft, Efq; yn Cburcb-Jlreet, Spitalfields, a 
Mr. Robert Keen, brethynwr yn y Minmi'es^ 
neu i'r hwyaf a fyddo byw o honyxit. 
. Ac mpwn perthynas i'r arian y rhyngodd bodd i 
ddaionus ragluniaeth Duw ymddiried i mi, yn ddi- 
weddar, meWfl ffordd annifgwykadwy, a thrwy 
foddion annhebygol ; yr wyf yn rhoddi ac yn cy- 
mynu i'r wir anrhydeddus Iarlles Huntington* 
100 punt, gan attolygu i 'r arglwyddes dderbyn y 
cyfryw hading fechan megis pypuren o gydna- 
byddiaeth am yr anrhydedd anhaeddiannol a'yftof* 
odd arnaf, heh ei ofyn, gan fy ngwneutliur i, 
yr hwn wyf hi nSr lleiaf, yn Chaplain teuluaidd 
iddi. Hefyd, yr wyf yn rhoddi ac yn cymmynu 
i'm hanwyl garedig gyfaill, y rhagddywededig 
anrhydeddus James Haberjbamj awrlais euraidd fy 
ngwraiggynt, a deg punt at alarwifgoedd ; I'm 
hanwyl hen gyfarll Gabriel Harriet }$fq; o ddinas 
Caerloy w, yr hwn a'm llcttyodd ac a'm igroefaw- 
odd yn ei dy, pan oeddwa yn ddtymgeledd, yng- 



( 20 ) 

hylch ys pymtheng mlyncdd ar hugain # a aethant 
heibio, yr wyf yn rhoddi ac yn cymmunu y Twin 
o 50/. I'm g»ftyngedig a'm ffycrdlon wafanaethwr 
a'm cyfaill Mr. Ambros Wright, os bydd yn fy 
ngwafanaeth i yn Lloegr neu yn America, ar am- 
fcr fy ymadawiad a'r byd* yf wyf yn rhoddi ac yn" 
cymmynu 500 o bynnau. Pm brawd Mr. Rich- 
ard Whiteffijd, yr wyf yn rhoddi ac yn cymmynu 
50 o bunnau. Pm brawd Mr. Tomas White- 
flild, jrr wyf yn rhoddi ac yn cymmynu 50 punt*, 
i'w rhoddi iddo ef wrth cwyllys da y rhagddywed- 
edig Mr. Robert Keen. Pm brawd ynghyfraith,- 
Mr James Smith, hofaneuwr, o ddinas Briftaw, 
yr wyf yn rhoddi ac yn cymmynu 50 A a 30 L ' 
at alarwifgoedd i'r teulu. Pmnitb, Mrs. Ffrances 
Hart, o'r Bath, yr wyf yn rhoddi ac yn cymmynu 
50 /. a { 2ti/. at alarwifgoedd i'r teulu. I Mr, Johr* 
Crane, yr hwn fydd oruchwiliwr fFyddlon yn 
yfgol yr ymddifad-ty, yr wyf yn rhoddi ac yn- 
cymmynu 40 /• I Mr. Benjamin. Stirt yn gyd*. 
nabyddiaeth am ei wafanaeth diweddar yn Bethefda, 
yr wyf yn rhoddi ac yn cymmynu 10 punt at 
alarwifgoedd. I Peter Edwards, y^j awr yn yfgol 
yr ymddifad-ty, yr wyf yn rhoddi ac yn cymmy- 
nu 50 /. I Wiliam Trigg, fydd yno hefyd, yr 
wyf yn rhoddt ac yn cymmynu ;5o7. y ddau fwrn 
ddywededig i'w rhoddi alUniJ neu i'w try fori i 
fynu iddynt hwy yn ol ewyllys .da vy dywdedig 
Mr. Ambros Wright : I Mr.^Tomas Adams, o 
Rodborough, .yn fir Gaerloyw, fy nghyd-lafurwr 
cyntaf, a charedig yn yr Arglwydd, *yr wyf yn 
rhoddi aq yn cymmynu 50/. Pr Parchedig Mfc. 
How^l Dafis, ofLrbenfro, y milwr da hwnnw i 
Jefu jGrift ; ac i Mr. Torrial Jofs, a Mr. Cornel*, 
ius Winter, a phawb o'm caredig gynnorthwywyr, 
y pregethwyr yn y babell, a.chappel Totnarn. 
Cour([ 5 iyx wyf yn rhoddi ac yn cymmynu^ bob 



( 21 ) • 

o ddeg punt at alarwifgoedd : I dri brawd £f(jr« 
Ambrofe Wright ac i wraig ei frawd Mr. Robert 
Wright, fydd yn Hafurio yn fedrus ac yn ffyddlon, 
ac yn gweini yn yfgoldy yr ymddifaid, yr wyf yn 
rhoddi ac yn cymmynu pob o ddeg punt, at alar- 
wifgoedd : I Mr. Rifchard Smith yr hwn fydd 
ffyddlon gydymaith i mi, yr wyf yn rhoddi ac yn 
cymmynu 50 /. a'm holl ddillad a fyddo gennyf 
ar fy nhaith trwy America, neu wrth fordwyp ti* 
a Lloegr, os rhynga bodd i'r Duw cwbl-ddoeth t 
fyrrhau fy nyddiau yn y cyfryw fefyilfa. Yn ddi-< 
-weddaf, yr wyf yn rhoddi ac yn cymmynu y fwm 
o 100 punt i'w cyfrannu yn ol trefniad fy executor- 
ion a enwir ifod, at alarwiTgoedd rhwng fy hen 
weinidogion yn Llundain, a'r rhai gweddwon 
Hodion yn ymyl cappel Tottenham court* a'r tlodfon. 
wrth y Babell, yn enwedig fy hen weini doges 
'ffyddlon a diduedd^ Mrs. Elizabeth Woods: a'r 
relyw beth bynnag fo, os bydd ychwaneg yn bod, 
o arian, meddiannau, neu werth llyfrau, neu law- 
fgrifenadau a adawyf arfyol, yr wyf yn cu rhoddi 
ac yn eu cymmynu i'r anrhydeddus larlles Hun- 
tington ; neu, os bydd yr arglwyddes farw o'm 
blaen i, yr wyf yn eu rhoddi i'r anrhydjeddus 
James Haberfliam, rhagddywededig, gwedi talu'r 
coftau at fy nghladdedigaeth, a phob'gofynion cyf- 
reitblon, tu ag at dalu yr hyn a ddichon fed yn> 
ddyledus arnaf at yfgoldy yr ymddifaid, ,neu wobr-; 
wyon blynyddol am dair o'r areithiau goreu a 
wnelir ar y teftynau a grybwyllir mewn papur 
cyfylltiedig wrth fy. hwn ewyllys : ac yr yd wy f 
trwy hyn yma yn gofod y dywededig James 
Haberfliam, Yfwain, i fod yn wneuthurwr tref-* 
tadog fy ewyllys hwn yn y pethau a berthyh i 
America, fef talaith Georgia \ a'm cywir, cariad- 
ol, a phrofiadol gyfeillion, Charles Hardy, Yfw; 
Daniel Weft, Yfwj a Mr. Robert Keen, i fod 

ya 



( %% ) 



jltjpneuthiirwyr treftadog fy ewyllys dywededig 

a hi teftament bwn ym mhob peth a berthyn i 
Loegr, gan attolygu iddynt dll dderbyn galar- 
fodrwy. I'm boll GymmWynafwyr Criftnogol 
eraill, a'm cydnabod cyfeillgar, yr wyf yn gadael 
fy ngharediccaf ddiolch a'm bendith, gan dyftio 
iddynt fy mod yn cael fy argyboeddu fwy fwy o 
ficrwydd diamheuol, ac anfeidrol bwys y gwirion- 
eddau mawrion a draddodais o bryd i bryd j ac 
Hior bell oddiwrtb fod yn edifar gennyf eu tra- 
ddodi mewn ffbrdd ymdeithgar, fel pe b'ai gennyf 
allu yn gyfattebol i'm. hewyllys, mi a'i pregethwn 
e begwn y gogledd hyd begwn y dehau, nid yn 4 
unig am fy mod wedi eu profi yn allu Duw er w 
iachawdwriaeth i'm henaid fy hun, eithr befyd o- 
herwydd yr wyf mor ficr fod Pen gogoneddus y% 
eghvys wedi'm galw trwy ei air, ei ragluniaetb, 
a'i Yfpryd i lafurio yn y modd yma, a bod yr 
haul yn goleuo ganol dydd. Mewn perthynas i'm 
gelynion, a'm cyfeillion fydd trwy gamfynied yn 
fy ngham-farnu, yr wyf yn rhydd o'm calon yn 
maddeu iddynt, ac ni chaf ond ycbwanegu hyn, 
fef, y bydd i'r dydd diweddaf, y dydd mawr a 
dychrynadwy, ar fyrr ddatguddio pa fath oedd- 
wn, yd wyf, ac a fyddaf pan na bydd atnjer mwy / 
■tam. hynny yr wyf o, wraidd fy enaid, yn dibennu'r 
cwbl trwy lefain, 41 Tyred Arglwydd Iefu! tyred 
ar frys ! yn wir tyred, Arglwydd Iefu ! Amen, 
»c Amen". 



Fe 'fgrifenwyd hwn a llaw'r Teftamentwr ei 
hun, ac ar ei ddeifyfiad, ac' yn ei wydd, 4 
feliwyd,. nodwyd, ac a draddodwyd, yn yf- 

gol-dy 




GEORGE WHITEFFILD. 




gol-dy yr ym-ddifaid, yn nhalaith Ge<^P^ 
ger ein bronnau ni, y Tyftion, Mawrth 22> 



# v Yr wyf yn gadael galar-fedrwy i'm han- 
rhydeddus, anwy!, a diwyr-gais gydweithwyr, y 
Parchedig Mr. John a Charles Wcfiey, yn arwydd 
o undeb annattodol & hwynt, mewn *alon, a 
cKariad crift'nogol, erein bod yn anghyttiino yi| 
ein barn ynghylch rhai pyngciau o athrawiacth. 
Gras a fyddo^gyd & phawb o ba enw by n nag, fydd 
yn caru ein Harglwydd lefu Grift, eu Harglwydd 
nwy a ninnau, mewn gwirionedd. 



Na fyddwn anobeithiol drift* 

Am rub yng Nbrijl a huriant ; 
Medd Paul* o*r corph maent gyd ag tf 



1770. 



ROBERT BOLTON, 
TOMAS DICSON, . 
CORNELIUS WINTER. 



Yng nghartref y gogoniant. 



1 



At y C Y FF R E D i N". 

XN gymmaint ag na chawfom gynnifer o 
enwauaty MYNEGEIR YSGRY- 
UROL, neu Goncordans Cymraeg, ! 
ag oeddym yn ddifgwyl : a chan farnu fod y bob] 
jyffredin, er mwyn pa rai yr amcanwyd yn ben- \ 
naf, yn ci welcd yn rhy ddrud, Hyn fydd i hyf- 
pyfu t'r cyffredin, .eki bod yn bwriaclu ei argraphu 
yn llawer llai nag y foniwyd o'r blaen, ac etto, I 
os bydd bofibl, ei wneuthur yn agos mor fuddiol, I 
fef trwy nodi (nid pob gair yn y Bibl, eitbr) y / 
geiriau pennaf ym mhob ymadrodd, ac'/ellygei 'j 
gynnwys mewn ynghylch tair neu bedair Rhan, 
deg Papurlen ym mnob rhan, a'i werthu am fwllt I 
y Rhan : ac mi a allaf ficrhau i'r pwrcafwyr, y j 
bydd felly yn rhagorach o lawer na'r Concordant a 1 
argraphwya yn Tenfilpania j Diammau fod myneg- 
eir Cymraeg yn angenrheidiol, a phe gwybyddai 
llawer o Grift'nogion mor fuddiol yw'r cyfryw 
. Lyfr i hyfforddi'r dafllenwyr i aftudio a dyall yr 
Yfgrythurau fan&aidd, y mae yn ddiau gennyf y 
, flymunent ei gacl : y mae rfaai athr&won wedi 
tyftio na fyddent heb y fath lyfr er llawer o arian ' 
\ afc os bydd dynion yn caru gwybodaeth, pa haa. 
nad y w mor angenrheidiol i wrandawyr wrtho ag ' 
| athrawon ? 

JV. B. Fe ddifgwylir i bdb bwrcafwr dalu dau 
Swllt gyd a'i enw, fef, i'r rhai oedd yn derbyn 
rhagdaliadaaat y Bibl, V* rely w o'r arian wrth j 
dderbyn y Ilyfr oil ynghyd pan orphenner. 



GUI 
as 

ll 

i if 

¥ 



